UKURI MU KWIZIHIZA UMUNSI W'IVUKA 
RY'INTUMWA MUHAMADI ? 


ва Ма Имам] iiia 


BYATEGUWE МО KINYARWANDA 
NA 
SHEIKH : SIBOMANA MAHMUD 


съ И Су À гл 


UKURI KWIZIHIZA UMUNSI W'IVUKA 
RY'INTUMWA Y'IMANA MUHAMADI 


Ishimwe n'ikuzo bikwiye allah subhana wa taala amahoro 
n;imigisha bisakare ku ntumwa y'imana muhamadi imana imuhe 
amahoro n'imigisha we n'abiwe n'abasangirangendo bamufashije 
gusakaza idi ya islam na'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza 
ku kumunsi w'imperuka; 


Ku itariki ya 12 mu kwezi kwa RABIUL AWAL ni umunsi 
bamwe mu bayislam baterana bizihiza kdi banibuka ivuka 
ry'intumwa muhama ariko muri uko kuwizihiza uwo munsi по 
kuwufata nkumunsi mukuru kdi ari icyaduka (bidiat) ntabwo goran 
cg sunat z;intumwa yimna muhamadi byigeze bivuga ku gikorwa 
nkicyo yewe n, abasangirangendo be yewe n,ababyeho nyuma 
y;intumwa yimana kugeza mu kinyejana cya Капе ntibigeze kugira 
icyo bavuga се пер bakora ти kwizihiza uwo munsi. 


Nta n'ubwo bigeze kugira umunsi mukuru uteri idil fitrina idil 
adhuha 


Nyuma yibyo , mu rwego rwo kwamamaza ISLAM no kurwanya 
ibyaduka n.ibihimbano mu dini( BIDIAt). 


IBISOBANURA BYO MAWULIDI 


MAWULIDI NI IKI? 
Mawulidi bisobanura igihe cyangwa ahantu intumwa yavukiye 


Mu Кип intumwa y'intumwa muahamadi iiau yavukiye mu gihugu 
cya arabiaya sauadite 


Ariko abamenyi ntibavuze ntibavuze rumwe ku munsi n'ukwezi 
intumwa yavukiyeho , 


Bamwe bavuga ko yavutse mu kwezi kwa ramadhan ariko benshi 
muri Бо Бетега Ко yavutse mu kwezi kwa rabiiul awal ariko 
ntibahuza ku tariki imwe. 


Amatariki ataravuzwe rumwe nimu kwezi kwa гађиш awal 


Ariko iyo abamenyi benshi bahuriyeho ni 12 rabiiul awal ihwanye 
n,umwaka wa Magana atanu na mirongo irindwi na rimwe 571 
umwaka witiriwe uw'INZOVU nyuma y'ivuka rya issa (alayhi 
salaam) ibi ni ibigaragaza Ко abaswahaba batashishikarijwe по 
kumenya uwo munsi kuko nta gikorwa kihariye cyari giteganyijwe 
kri uwo munsi kdi intumwa y'imana ntiyigeze igaragaza itariki 
yavutseho ahubwo yavuze ko yavutse kua mbere. 


Inkomoko yo kwizihiza ivuka ry'intumwa 


Ilyo usomye mu mateka yintumwa yimana n'amateka 
y'abaswahaba n'abandi babayeho nyuma yabo kugeza mu mpera z' 
kinyejana cya gatatu , ntushobora kubona uwaba warizihije ivuka 
ry'intumwa cyangwa ngo se kumva uwaba yarigeze kugira icyo 
abivugaho, ahubwo usanga icyo gikorwa cyaratangijwe n'abashiat 


bategekaga ibihugu byo muri Africa y'amajyaruguru .icyo gihe 
byari ibihugu bayoborwaga byitwaga dawlat fatwimiyat 
Ibyo byari mu kinyejana cya kane. 


BIDIAT 


Bidiat ni iki? 
Bidiat ni ikintu cyose kiza ari 1суадика mu dini kandi nta tegeko 
gifite cyangwa ngo kigire gihamya. 


Buri kintu umuntu akoze kugira ngo yiyegereze imana ariko 
akagikora nta пкотоко, yaba ari amategeko y'imana cyangwa 
ari mu migenzo n'intumwa y'imana ibyo 
byitwa(BIDIAT)IGIHIMBANO. 


Ariyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibyo abantu bakora 
bizihiza ivuka ry'intumwa y'imana muhamadi (imana imuhe 
amahoro n'imigisha )kdi mu kuri ari igihimbano muri islam. 


Imana iragira iti: 


" vuga : пра mukunda imana nimunkurikire imana izabakunda kdi 
ibabarire ibyaha byanyu kdi imana ni nyir'imababazi nyir'impuhwe". 


Qor'an 3:31 


Nanone imana iragira iti : 


"mufite urugero rwiza ku ntumwa y'imana y'imana Кил babandi 
biringira imana kandi bakibuka imana cyane". 


Qor'an 33:21 


Imana iti: 


"uyu munsi mbujurije idini yanyu kdi mbahundagajeho n'inemazanjye 
kdi mbahitiyemo ko islam ibabera idini''. 


Na none iragira iti: 


" ntimuramuka hari cyo mutumvikanyeho muzagarukire amategeko 
у папа n'intumwa yayo". 


Ми byukuri kwizihiza ivuka ry'intumwa y'imana тићатаф 
(imana imuhe атаћого n'imigisha) ni ibihimbano ntaho biri mu 
mategeko y'idini ya islam ndetse по ти migenzo y'intumwa 
muhamadi (sunat) 


Ni igikorwa kitakozwe n'intumwa cyangwa ngo gikorwe 
n'abasangirangendo, ndetse n'ibinyejana 3 intumwa yagaragaje ko 
ari byiza ubwo yavugaga ati ikinyejana cyiza ni ikinyejana cyanjye 
nikigikurikiye ndetse nikizakurikira. 


l-Ikinyejana cy'intumwa n'abaswahaba 
2-Ikinyejana cy'abakurikiye abaswahaba 
3-Ikinyejana cy'abakurikiye abakurikiye abaswahaba 


Kubw'ibyo kuba bitarakozwe muri ibyo bihe twavuze 
haruguru,niyo mpamvu tutabiha agaciro ko kubikora dore ko 
intumwa y'imana muhamadi( imana imuhe amahoro n'imigisha) 
yaravuze ati: 


"uzazana ikintu gishya mu idini kdi kitarangwamo ,uyu amenye ko 
kitazakirwa ". 


hadithi yakiriwe na bukhary 


ese abantu bizihiza uwo munsi bawukurahe ?? ese dufite imani 
ziruta iz'abasangirangendo b'intumwa? ese ko batabikoze? 


Mubandimwe muyisilam itandukanye nikintu cyatuma ukora ibyo 
utategetswe na allah cyangwa ku muyoboro twashyiriweho 
n'intumwa y'imana muhamadi( imana imuhe атаћого n'imigisha). 


Icyo uzakora kidafite inkomoko kizakugarukira. 

intumwa yaravuze iti : 

"uzakora igikorwa kidashingiye ku itegeko ryacu uyu amenye ko 
kitazakirwa". 

Imana yaduhitiyemo idini ituboneye iduha amategeko 


agendanye n'ibyo atwifuzaho, atwoherereza intumwa igomba 
kutwigisha i idushakaho. 


Imana iragira iti: 


vuga : niba mukunda imana nimunkurikire imana 
izabakunda kdi ibabarire ibyaha byanyu kdi imana ni 
nyir'imababazi nyir'impuhwe''. 


Bavandimwe muzirinde kuba mwabona hakorwa ibintu bitari mu 
mategeko ya allah cyangwa imigenzo y'intumwa ngo mubitere 
inkunga no kubyitabira kubera ko igihe uzifatanya n'ababikora 
uzaba ubaye umwe muri bo. 


Mu kurangiza..... 
Twirinde ibihimbano bidafite inkomoko muri islam. 


Gukurikira gor'an n'imigenzo y'intumwa y'imana muhamadi 
(imana imuhe amahoro n'imigisha). 


dusabe allah akomeze ashimangire imitima yacu mu kugendera 
ku murongo wa gor'ani na hadithi twasigiwe n'intumwa y'imana, 
aturinde ibihimbano biba intandaro yo kurakaza imana 


